Editoryal 


Laban ng bayan 
kay Arroyo 
sa halalang 2010 


ng nalalapit na halalang 2010 ay idaraos sa ha- 
Ac ng nag-aalimpuyong galit ng mamamayan 

sa rehimeng Arroyo. Sa harap ng kaliwa't ka- 
nang korapsyon, kalupitan at mga kasinungalingan ng 
rehimen, matatag ang determinasyon ng bayan na pa- 
talsikin at panagutin ito--sa pamamagitan man ng 
boto o tuwirang sama-samang pagkilos. Ang darating 
na halalan ay inaasahan ng marami na magsisilbing 
pagkakataon upang husgahan at iwaksi si Gloria Arro- 
yo at ang kanyang mga alipures, itapon sila sa basu- 
rahan ng kasaysayan at parusahan sa mga krimen ni- 
la sa bayan. 

Subalit tulad ng dati, ang nakatakdang halalan sa 
2010 ay magpapakita lamang sa labis na kabulukan ng 
naghaharing sistemang pampulitika at magsisilbing 
paraan para magpatuloy ang mapang-api at mapagsa- 
mantalang sistema. Patuloy na maghahari rito ang 
maruming pulitika ng mga reaksyunaryong uri at ang 
pagwawagi'y nakasalalay sa paggamit ng salapi, pan- 
lilinlang, pyudal na impluwensya, karahasan, maruru- 
ming maniobra at pandaraya. 

Ibayong pinasasahol ng naghaharing rehimeng Ar- 
royo ang kabulukan ng naghaharing sistemang pam- 
pulitika at ng reaksyunaryong eleksyon. Sa despera- 
syon nitong manatili sa poder, ginagamit nito ngayon 
ang lahat ng rekurso ng estado at pinakamaruruming 
paraan upang mailuklok ang alipures nito sa Malaca- 
Aang at sa gayo'y maipagpatuloy ang kanilang pagna- 
nakaw sa kabang-bayan at maiwasan ang pagharap sa 


Daluyan ng nakaw 
na yaman 


Mga tampok 


sa isyung ito... PAHINA 2 


Kambal-pasista, 
kambal-tuta 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL Blg. 18 
Setyembre 21, 2009 
www. philippinerevolution.org 


mga kasong kriminal. 

Inaasahan ni Arroyo na oras na maupo ang kan- 
yang alipures sa poder, isasakatuparan nito ang pag- 
babago ng konstitusyon upang gawing parlamentaryo 
ang sistema ng gubyerno. Bibigyang-daan nila ang 
pag-upo ni Arroyo bilang punong ministro. Sakaling 
mabigo sa layuning ito, tuluy-tuloy na kinokonsolida 
ni Arroyo ang kanyang pwersa sa loob ng militar at 
pulisya habang kaliwa't kanan ang pagbubuo ng mga 
senaryo para sa posibleng pagpapataw ng isang anyo 
ng paghaharing militar. 

Sinasamantala at pilit na pinalalala ng pangkating 
Arroyo ang pagkakawatak-watak ng pampulitikang 
oposisyon upang makalamang sa eleksyon sa kabila ng 
sukdulang pagkakahiwalay ng naghaharing rehimen sa 
mamamayan. Bigo pa ang pampulitikang oposisyon na 
magkaisa sa ilalim ng iisang banderang anti-Arroyo, 
tanda ng lalim ng pagkakahati ng mga naghaharing 
uri sa iba't ibang paksyon batay sa kani-kanilang in- 
teres sa ekonomya at pulitika. 

Sa kabilang panig, patuloy na lumalawak ang ki- 
lusan ng mga mamamayang nagnanais gamitin ang 
halalang 2010 bilang karagdagang larangan ng paki- 
kibaka para sa pagpapatalsik sa kinamumuhiang rehi- 


Mga kasapi ng MILF 
sa pagsasanay-medikal 


PAHINA 4 | ng BHB PAHINA 7 


meng Arroyo at pagsusulong ng demokratiko at patri- 
yotikong adyenda ng bayan. Nais nilang pawiin ang 
bulok na pulitika ng mga tradisyunal na pulitiko. Igi- 
nigiit nila ang bagong pulitika--ang pulitika ng ma- 
mamayan--kung saan ang eleksyon ay magsisilbing 
larangan ng pagsusulong ng pambansa at demokrati- 
kong interes ng bayan at ang magwawagi ay susuka- 
tin sa kanyang patriyotismo at pagpanig sa mamama- 
yan. 

Sa partikular, ang nakatakdang halalan ay nais 
nilang gamiting larangan ng paglaban sa korapsyon 
ng naghaharing pangkating Arroyo, sa pakanang 
chacha, sa panunupil at pagyurak sa karapatang-tao, 
sa panghihimasok ng US, sa permanenteng presen- 
sya ng mga tropang Amerikano sa bansa at sa mga 
atrasado at anti-mamamayang patakaran sa ekonom- 
ya. 

Dahil sa lawak at lakas ng mga progresibong pwer- 
sa, nasa katayuan sila upang makabuluhang implu- 
wensyahan ang darating na halalan. Isa silang poten- 
syal na pwersa na maaaring magbuo ng malawak na 
nagkakaisang prente ng lahat ng pwersang anti-Arro- 
yo. Maaari silang pumagitna sa layuning matipon ang 


lakas ng iba't ibang sektor, mga pwersang patriyotiko, 
progresibo at demokratiko at mga oposisyunistang pu- 
litikal upang sama-samang suungin ang halalan sa 
2010, labanan at biguin ang pandaraya at lahat ng 
pakana para palawigin pa ang paghahari ni Gloria Ar- 
royo, pabilisin ang pagbagsak ng kanyang rehimen at 
tiyakin na pagbabayaran ni Arroyo ang lahat ng kri- 
men niya laban sa mamamayan. 

Napakahalaga na puspusang maiabante at maging 
instrumento ng mamamayan ang kanilang bagong pu- 
litika para sa makabuluhang pagsusulong ng mga sa- 
ligang interes ng bayan. 

Gayunpaman, nananatiling mulat ang mga progre- 
sibong pwersa sa tunay na katangian ng reaksyunar- 
yong eleksyon bilang instrumento ng naghaharing sis- 
tema. Puspusan silang makikihamok sa darating na 
halalan upang gamitin iyon sa pakikibaka para sa pag- 
papatalsik kay Arroyo at kamtin ang pinakamalaking 
posibleng tagumpay sa larangang ito. Subalit patuloy 
silang nakatanaw sa pangmatagalang rebolusyonar- 
yong layunin na wakasan ang naghaharing sistema at 
itaguyod ang bagong sistemang nakabatay sa tunay 
na demokrasya at lakas ng bayan. ABI 


Daluyan ng nakaw na yaman 


uling nabunyag kamakailan 
M malawakang paggamit 
ng mga Arroyo ng mga pe- 
keng non-governmental organiza- 
tion (NGO) at foundation bilang 
daluyan ng mga nakaw na yaman. 


EB AYAN 


Taon XL Blg. 18 Setyembre 21, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Batay sa mga dokumento ng 
Securities and Exchange Commis- 
sion (SEC), ang pamilyang Arroyo 
at kanilang malalapit na kaibigan 
at kasosyo sa negosyo ang mga 
incorporator o nagpundar sa hindi 


Nilalaman 
Editoryal 
Daluyan ng nakaw na yaman 
Kambal-pasista, kambal-tuta 
Hamon kay Noynoy Aquino 
Pananalanta ng pasistang estado 
2 hors de combat, pinaslang 
Pari, pinatay ng militar 
Ambus kay Ka Choy, kinundena 
Nat'l Artist, tinitiktikan ng AFP 
4 na sundalo, napatay sa ambus 
Mga kasapi ng MILF, dumalo sa 
pagsasanay-medikal ng BHB 
Mga Lumad, ayaw sumapi 
sa grupong paramilitar 
Mga mersenaryo ng US 
Balita 


bababa sa siyam na mga NGO at 
foundation. Itinatag ang mga ito 
mula nang maging senador si Glo- 
ria Arroyo. (Tingnan ang talahana- 
yan sa pahina 3.) 

Ayon sa Philippine Center for 
Investigative Journalism (PCIJ), 
ang apat dito--ang Amigo Founda- 
tion, Kagabay ni Glo, CDI-Asia-Pa- 
cific at First Gentleman Founda- 
tion--ay itinatag nang maluklok 
na sa poder si Arroyo bilang pangu- 
lo. 

Nakalista si Arroyo bilang isa sa 
mga incorporator ng KGMA at CDI- 
Asia-Pacific. Sina Jose Miguel “Mi- 
ke” Arroyo, kapatid nitong si Rep. 
Ignacio “Iggy” Arroyo (Negros 
Occidental), pinsan ni Gloria na si 
Alfredo Guico at pinakamalapit na 
mga kaibigan ng pamilya na sina 
Edgardo Manda at Efren Genuino 
ang iba pang mga kilalang incorpo- 
rator ng KGMA. Si Manda ang hini- 
rang na tesorero nito. Tanda ng ka- 
nilang pagiging malapit sa mga Ar- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


royo, si Genuino ngayon ay tagapa- 
ngulo ng ahensyang Philippine 
Games and Amusement Corporation 
(PAGCOR) at si Manda naman ay 
nagsilbi sa isang panahon bilang 
general manager ng Ninoy Aquino 
International Airport. Siya ngayon 
ang namamahala sa Laguna Lake 
Development Authority. 

Mga incorporator din ng KGMA 
ang panganay na anak na lalaki ni 
Arroyo na si Rep. Juan Miguel “Mi- 
key” Arroyo (Pampanga) samanta- 
lang sina Rep. Diosdado Ignacio 
“Dato” Arroyo (Camarines Sur) at 
asawa nitong si Maria Victoria ay 
mga incorporator ng Amigo Found- 
ation. 

Mga iskandalo. Hindi ito ang 
unang pagkakataon na nabunyag 
ang pagkakasangkot ng mga pe- 
keng NGO at foundation ni Arroyo 
sa mga iskandalo. Noong nakara- 
ang mga taon, nasangkot sa binan- 
sagang fertilizer fund scam ang PS- 
DFI, POPDI, AGS, Molugan Founda- 
tion, Inc. at National Organization 
for Agricultural Enhancement and 
Productivity. Ang mga pekeng NGO 
na ito ang tumanggap daw ng mil- 
yun-milyong pisong halaga ng abo- 
no na ipinamahagi sa ilalim ng 
proyektong Ginintuang 
Masaganang 
Ani. May mga 
ulat na di ba- 
baba sa P152.5 
milyon ng kabuuang 
pondong P758 mil- 
yong sangkot sa 
proyekto ang na- 
punta sa 
bulsa ng 
mga Arroyo 
sa pamama- 
gitan ng 
m g a 
founda- 
tion na ito. 

Noong 2003 ay nasangkot sa 
kontrobersya ang Lualhati Founda- 
tion nang sabihin ni Arroyo na di- 
to niya ibinigay ang isang tsekeng 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


Mga pekeng NGO at foundation ng mga Arroyo 


Amigo Foundation 
Kagabay ni Glo 


Centrist Democrat International (CDI-Asia-Pacific) 


First Gentleman Foundation 


Kaibigan ni GMA Foundation Inc. (KGMA) 
Philippine Social Development Foundation Inc. (PSDFI) 
People's Organization for Progress and Development Inc. 


(POPDI) 
Molugan Foundation Inc. 


Assembly of Gracious Samaritans Foundation Inc. (AGS) 
National Organization for Agricultural Enhancement 


and Productivity (NOAEP) 


Lualhati (Glory) Foundation 


Gloria's League of Women, Inc. (GLOW) 


GMA 2010 Movement 
Kasangga 
Bigkis Pinoy 


Ginintuan at Makabayang Alay Foundation (GMA Foundation) 
Glory for the Streetchildren Foundation 


nagkakahalagang P8 milyon mula 
sa negosyanteng si Mark Jimenez. 
Pero nagkabuhul-buhol ang kwento 
nang itanggi ito ng foundation. 
Pekeng mga numero ng tele- 
pono. Naging kahina-hinala ang 
mga NGO at foundation ng 
mga Arroyo dahil wala itong 
tunay na mga numero ng te- 
lepono o address man la- 
mang. Karamihan sa mga ito 
ay may upisina umano sa 
ikawalong pa- 
lapag ng LTA 
Building sa 
Makati City. 
(Ang LTA 
Building ay 
pag-aari ng 
pamilya ni 
Mike Ar- 
royo). Pe- 
ro kung 
tatawa- 
gan ang 
naturang mga numero ay ibang 
upisina ang makokontak. Halimba- 
wa, ang numero ng telepono ng 
GLOW ay ginagamit ng isang sa- 


ngay ng Security Bank samantalang 
iba pang upisina naman ang suma- 
sagot sa numero ng telepono ng 
GMA 2010 Movement. Walang su- 
masagot naman sa tatlong iba 
pang numero ng telepono at hindi 
makita ang mga address nito. 

Walang ulat sa mga programa 
at proyekto. Dapat taun-taon ay 
nagsusumite ang mga NGO o 
foundation ng ulat pampinansya sa 
SEC. Dapat may ulat din kung saan 
nanggaling ang mga rekurso nito 
at ang laki ng mga pondo ng mga 
programa at proyekto. Ayon sa 
PCIJ, walang maipakita ang mga 
NGO at foundation ng mga Arroyo 
kung saan nanggagaling ang mga 
pondo nito. Wala ring makitang do- 
kumento sa SEC tungkol sa mga 
programa at proyekto ng mga NGO 
at foundation. 

Habang papalapit ang eleksyon 
ay tiyak na muling titingkad ang 
papel ng mga pekeng NGO ng mga 
Arroyo dahil muling gagamitin ang 
mga ito bilang daluyan ng pondong 
pantustos sa malawakang pandara- 
ya. AB] 


3 


Kambal-pasista, kambal-tuta 


Barangay Tanod at binalak iyong 
armasan at itransporma tungo sa 
kanyang bersyon ng Brownshirts ni 


ng pagpili ng naghaharing partido kina Defense Secretary Gilbert Hitler na ginamit para supilin ang 


TANG at Interior Secretary Ronaldo Puno bilang kandidato sa 
pagkapangulo at pangalawang pangulo sa elek- 
syong 2010 ay malinaw na nagpapakita ng mga prayo- 
ridad ng rehimeng US-Arroyo: ang pag-ibayuhin ang 
kampanya ng panunupil sa bayan at gawin ang lahat 
ng posibleng paraan, kabilang ang pagpapataw ng 
batas militar, upang tiyakin ang pagpapatuloy ng ti- 
wali, marahas at mapanlinlang na paghahari ni Glo- 
ria Arroyo. 


Sina Teodoro at Puno ay kam- 
bal-pasista at kambal-tuta. Ang 
dalawang asong ito ni Arroyo ay 
nagpamalas ng sukdulang panga- 
ngayupapa sa imperyalismong US 
at garapal na nagtataguyod sa pa- ng estado laban 
takaran ng pasistang panunupil la- sa mamamayan. 
ban sa organisadong paglaban ng Si Ronaldo 
mamamayan. Puno ang pinaka- 

Bilang defense secretary, tuluy- tugmang pasistang 
tuloy na sinusulsulan ni Teodoro katambal ng relati- 
ang militar para maglunsad ng to- bong baguhang si 
tal war laban sa mamamayang Mo- Teodoro. Sa ilalim ng 
ro at mga pwersang rebolusyonar- interior department ng 
yo. Tulad ng padrino at tiyuhin ni- diktadurang Marcos, iti- 
yang si Eduardo “Danding” Co- nulak ni Puno ang pagbubuo ng 


juangco, isa si- 
yang asong pasis- 
ta na walang sina- 
santo sa paggamit 
ng buong pwersa 


Reporma sa lupa, hamon 
kay Noynoy Aquino 


inahamon ngayon ng mamamayan si Benigno "Noynoy" Aquino 

III sa harap ng kanyang pagdedeklara ng kandidatura para sa 
pagkapangulo ng Pilipinas sa 2010, na ipatupad ang repormang ag- 
raryo dahil kabilang ito sa mga trabahong nabigong gawin ng kan- 
yang inang si dating Pres. Corazon Aquino. 

Partikular na hamon hinggil sa repormang agraryo ang pamama- 
hagi ng mga lupain sa Hacienda Luisita sa mga magsasakang mala- 
on nang nagbubungkal at tunay na nagmamay-ari nito. Ayon kay 
Danilo Ramos, pangkalahatang kalihim ng Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas, "Ang Hacienda Luisita...ay dapat na pag-aari ng publiko 
at dapat na isailalim sa repormang agraryo. Ang mga manggagawa 
sa agrikultura ang lehitimong may-ari nito." 

Bukod sa usapin ng repormang agraryo, malaking hamon din ng 
mamamayan kay Noynoy Aquino ang pagtigil sa mga paglabag sa 
karapatang-tao. Ayon sa Pagbabago! People's Movement for Change, 
"Hinihintay ng lahat ang plataporma niya para sa tunay na pagba- 
bago." 


mga kalaban ng pasistang re- 
himeng Nazi sa Ger- 
many. Nakapagtayo 
na noon si Puno ng 
ilang lihim na 
training camp sa 
Tagaytay at iba 
pang lugar para sa 
hukbo ni Marcos 
ngunit naunahan na 
ito ng pag-aalsang 
EDSA noong 1986. 
Mula pa noong 2006, 
itinutulak na ni Puno ang 
pag-aarmas ng mga pwer- 
sang panseguridad 
sa mga baran- 
gay para pag- 
handaan ang 
pag-iibayo ng paglaban ng 
mamamayan sa pagpapala- 
wig ng paghahari ng rehi- 
meng Arroyo. Kasabwat ang 
iba pang matataas na upisyal 
militar, responsable si Puno sa pa- 
nanalasa ng mga death squad na 
pumaslang na ng halos isanlibong 
magsasaka, manggagawa, estud- 
yante, guro, empleyado ng gubyer- 
no, taong simbahan at iba pang 
kritiko ng rehimeng Arroyo. 

Kapag naluklok sina Teodoro at 
Puno, halos wala nang posibilidad 
na malutas ang mga sosyo-ekono- 
mikong ugat ng gera sibil sa pama- 
magitan ng mapayapang pag-uu- 
sap. Tuwiran silang kasalungat ng 
usapang pangkapayapaan. 

Hinirang si Teodoro bilang kan- 
didato ng naghaharing partido 
ilang araw lamang matapos siyang 
makipag-usap kina US Defense 
Secretary Robert Gates at CIA Di- 
rector Leon Panetta. Nagprisinta si 
Teodoro bilang karapat-dapat na 
tuta ng mga imperyalistang Ameri- 
kano. Pinuri niya ang interben- 
syong militar ng US sa Pilipinas, ki- 
natigan ang pagpapatuloy ng Visit- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


ing Forces Agreement at lahat ng 
iba pang tagibang na tratado at 
muling nagpatibay ng suporta sa 
pandaigdigang teroristang kam- 
panya ng US. Kinatigan niya ang 
permanenteng presensyang militar 
ng US sa Pilipinas. 

Sa pamamagitan ng pagpili ki- 
na Teodoro at Puno, sinisiguro ni 
Gloria Arroyo na mabigo man si- 
yang itulak ang pakanang charter 
change bago maghalalan, ang 
gubyerno na ng tauhan niyang si 
Teodoro ang gagawa nito. Layunin 
ni Arroyo--na balak tumakbong 
kongresista sa Pampanga--na sa 
pamamagitan ng chacha ay mabi- 
bigyang-daan ang pag-upo niya 
bilang punong ministro ng isang 
gubyernong parlamentaryo. Ipina- 
hayag na ni Teodoro na isa sa mga 
pangunahing prayoridad niya ang 
itulak ang chacha. 

Bilang mga kandidato ng nag- 
haharing rehimen, tiyak na maki- 
kinabang sila sa makinarya ng 
pandaraya na ginamit ni Arroyo 
para kontrolin ang resulta ng hala- 
lan noong 2004. Ngunit tiyak na 
itatakwil sila ng sambayanang Pi- 
lipino na tumpak sa paniniwalang 
magsisilbi lamang sila sa pagpa- 
palawig ng tiwali at bulok na pag- 
hahari ni Arroyo. ABI 

(Halaw sa pahayag ng PKP, 
Setyembre 17, 2009) 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


n 


2 hors de combat, pinaslang 


alawang hors de combat na 
Deer mandirigma ng BHB 

ang pinatay ng mga sundalo 
ng rehimeng US-Arroyo. Isang li- 
der-katutubo at isang magsasaka 
ang pinaslang habang isang kaba- 
taang aktibista ang dinukot ni- 
tong unang hati ng Setyembre. 

Setyembre 9. Pinatay ng mga 
elemento ng 42nd IB ng Philip- 
pine Army ang dalawang Pulang 
mandirigma ng BHB na sina Jacob 
R. Bongcalmo (Ka Jay-ar) at Chris- 
tian Renegade (Ka Ryan). Ang da- 
lawa ay kapwa hors de combat o 
walang kakayahang lumaban nang 
madakip sa isang labanan sa pagi- 
tan ng BHB at militar sa Sityo Sto. 
Domingo, Barangay Itangon, Bula, 
Camarines Sur. Sa ilalim ng inter- 
nasyunal na batas sa digma, ang 
mga hors de combat ay may kara- 
patan sa atensyong medikal at ipi- 
nagbabawal ang pagpatay sa kani- 
la ng pwersang nakadakip. Si Ka 
Jay-Ar ay may tama ng bala sa 
binti nang mahuli subalit pinosa- 
san bago tadtarin ng bala. Si Ka 
Ryan naman ay hindi sugatan 
nang madakip. 

Setyembre 7. Dinukot ng apat 
na pinaghihinalaang sundalo ng 
17th IB si Noriel Rodriguez, akti- 
bong kasapi ng Anakbayan-Na- 
tional Capital Region sa Sityo Sta. 
Isabel, Barangay Tapel, Gonzaga, 
Cagayan. Nagtungo si Rodriguez 
sa Cagayan upang tumulong sa sa- 
mahang magsasaka ng Kagimu- 
ngan, ayon sa Anakbayan. Siya ay 
ika-15 kasapi ng Anakbayan na 
naging biktima ng pagdukot sa 
ilalim ng rehimeng US-Arroyo. 

Setyembre 5. Isang magsasa- 
ka ang pinagbabaril at napatay 
habang papauwi sa kanyang bahay 
sa Sityo Cambabang, Barangay Co- 
gon, Basey, Samar. Ang biktima na 


si Romulo “Muloy” Mendoba, 43 
taong gulang, ay kasapi ng Kapu- 
nungan han Basaynon nga Parag- 
uma (KABAPA), isang progresi- 
bong organisasyon ng mga magsa- 
saka. Kasama ni Mendoba ang kan- 
yang asawa nang tambangan ng 
dalawang lalaking nakasakay sa 
motorsiklo. 

Isang linggo bago mapatay si 
Mendoba ay ipinatawag siya ng 
militar at pinaratangang sangkot 
sa matagumpay na reyd ng mga 
gerilya ng BHB sa detatsment ng 
Citizens’ Armed Forces Geograph- 
ical Unit sa Barangay Cancaiyas, 
Basey. Ayon sa mga residente rito, 
matagal nang pinag-iinitan ng mi- 
litar ang Basey. Madalas silang 
pagbantaan ng mga sundalo at 
nagsabi pang “mayroon pa kaming 
mga papatayin” matapos mapas- 
lang si Mendoba. 

Setyembre 2. Pinatay si Datu 
Mampaagi Belayong, tagapangulo 
ng Linundigan sa Barangay Kina- 
maybay, Esperanza, Agusan del 
Sur. Ang Linundigan ay isang or- 
ganisasyon ng mga Higaonon na 
tutol sa pagpasok ng mga mina- 
han at malakihang plantasyon sa 
kanilang lupang ninuno. 

Positibong tinukoy ng asawa 
ng biktima ang mga salarin na si- 
na Datu Manlapagan Bato at isa 
pang kasama nito na parehong ka- 
sapi ng Task Force Gantangan-Ba- 
gani Force, isang grupong parami- 
litar na itinayo ng Eastern Minda- 
nao Command ng Armed Forces of 
the Philippines. Ayon sa Kusog sa 
Katawhang Lumad sa Mindanao 
(KALUMARAN), panlima na si Datu 
Mampaagi sa pinatay na mga lider 
ng mga organisasyon sa ilalim ng 
KALUMARAN sa loob lamang ng 
nakalipas na anim na buwan. B 


5 


sir: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Pari, pinatay ng militar 

inambangan at napatay ng pinaghihinalaang mga sundalo ng 

AFP si Fr. Cecilio Lucero ng Simbahang Romano Katoliko at 
kura paroko ng Catubig noong Setyembre 6 sa Sityo Fuente, Ba- 
rangay Layuhan, San Jose, Northern Samar. Nasugatan din ang 
dalawa pang kasama ng pari nang pagbabarilin sila ng limang 
taong nakamaskara at naka-unipormeng militar. 

Si Fr. Lucero ay tagapangulo ng Social Action Center ng Dyo- 
sesis ng Catarman, Northern Samar, pinuno ng Committee on 
Human Rights, pinuno ng Task Force Peace and Order at kasapi 
rin ng Promotion of Church People's Response. 

Ayon kay Fr. Santiago Salas, tagapagsalita ng NDF-Eastern 
Visayas, mismong si Gloria Arroyo ang nag-udyok sa pagpatay 
kay Fr. Lucero. Sa harap ng matataas na upisyal ng militar at 
mga pulitiko na dumalo sa inagurasyon ng isang tulay sa bayan 
ng Las Navas noong Hunyo 16, binansagan ni Arroyo si Fr. Luce- 
ro na isang “paring komunista”. 

Malaking kawalan sa simbahan, sa mga tagapagtanggol ng 
karapatang-tao at ng mamamayang Samarefio ang pagkamatay 
ni Fr. Lucero. AB 


Ambus kay Ka Choy Pernia, 
kinundena 


inundena ng NDFP ang pananambang sa komboy na may da- 

la kay Glicerio "Ka Choy" Pernia, detenidong rebolusyonar- 
yong lider sa Bicol at konsultant ng NDF sa usapang pangkapa- 
yapaan. Naganap ang ambus nitong Setyembre 16 sa Binog- 
sacan, Guinobatan, Albay habang ibinabyahe ng mga pulis si Ka 
Choy patungong Legazpi City matapos ang isang pagdinig sa 
korte sa Ligao City. 

Ayon kay Ka Gregorio Bañares, tagapagsalita ng NDF-Bicol, 
kagagawan ng militar ang pagtatangka sa buhay ni Ka Choy. Ga- 
wa-gawa lamang, aniya, ang naunang kwentong pinalabas ng 
militar na ang ambus ay pagtatangka ng Bagong Hukbong Ba- 
yan na itakas ang detenidong lider. 

Ayon naman kay Luis Jalandoni, punong negosyador ng 
NDFP, ang kwentong pinalalabas ng AFP ay pinabubulaanan mis- 
mo ng makapal na presensya ng militar sa pinangyarihan ng am- 
bus. Aniya, ang eryang pinag-ambusan ay puno ng mga kampo 
at yunit ng militar at pulisya. 

"Isa na naman itong lantarang paglabag sa Joint Agreement 
on Safety and Immunity Guarantees (JASIG)," ani Jalandoni. 

Tinuligsa rin ni Jalandoni ang malisyoso at walang batayang 
kwento ng AFP na ang ambus ay pagtatangka ng BHB na paru- 
sahan si Ka Choy kaugnay ng diumano'y mga kaso niya laban sa 
kilusan. Ani Jalandoni, kabilang si Ka Choy sa mga konsultant 
ng NDFP na iginigiit nitong palayain alinsunod sa JASIG bago 
ituloy ang nauntol na usapang pangkapayapaan. ABI 


6 


National Artist, 
tinitiktikan ng AFP 


ISANG tauhan ng Philippine Marines ang 
nahuli sa aktong pagmamanman sa bahay 
ni Prof. Bienvenido Lumbera, National 
Artist for Literature, sa Quezon City no- 
ong Setyembre 17. Bandang alas-6 ng 
umaga nang alertuhin ng mga katulong ni 
Lumbera ang mga gwardya ng subdibi- 
syon dahil napansin nila ang tatlong lala- 
king kumukuha ng litrato sa bahay ng 
propesor. Ang sundalo ay kinilalang si 
Cpl. Hannibal Guerrero. Nakatakas ang 
dalawa pa niyang kasamahan. 

Agad naghugas ng kamay ang Malaca- 
ñang sa nangyaring pang-eespiya sa ka- 
bila ng pag-amin ng Philippine Navy na 
ang nahuling sundalo ay kabilang sa nag- 
sasanay na mga elemento ng Naval Intel- 
ligence Security Force. Pinalalabas ng 
AFP na ang paniniktik sa bahay ng pro- 
pesor ay bahagi ng praktikum sa pagsa- 
sanay ng mga sundalo. Matapos humingi 
ng paumanhin sa nabulilyasong proyek- 
to, inamin ni Lt. Col. Edgar Arevalo, ta- 
gapagsalita ng Philippine Navy, na may 
misyon ang ahenteng militar na manma- 
nan ang bahay ni Lumbera dahil pinu- 
puntahan daw ito ng mga kaaway ng es- 
tado. 

Mariing binatikos ng mga progresi- 
bong organisasyon ang paniniktik kay 
Lumbera. Anang partidong Alliance of 
Concerned Teachers (ACT), na pinamumu- 
nuan ni Lumbera, pananagutin nito ang 
gubyernong Arroyo kung may masamang 
mangyayari sa aktibistang propesor. 

Si Lumbera, 77, ay kagawad ng Pam- 
bansang Konseho ng BAYAN, tagapangulo 
ng Concerned Artists of the Philippines 
(CAP), at pambansang tagapangulo ng 
bagong ACT Party. Ang kanyang bahay 
ang siyang nagsisilbing hedkwarters ng 
bagong partido. Si Lumbera ay nakulong 
na noong panahon ng batas militar dahil 
sa pamumuno niya sa progresibong Pani- 
tikan para sa Kaunlaran ng Sambayanan 
(PAKSA). ABI 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


4 na sundalo, 
napatay 
sa ambus 


pat na sundalo ng 69th IB 

ang napatay sa ambus ng mga 
Pulang mandirigma ng Front 54 
ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
sa Sityo Malikongkong, Barangay 
Suawan, Marilog District, Davao 
City noong Setyembre 8. May ilan 
pang nasugatang sundalo nang 
pasabugan ng BHB ng command- 
detonated explosive (CDX), ayon 
kay Ka Sandawa, tagapagsalita ng 
Front 54 Operations Command ng 
BHB sa Southern Mindanao Re- 
gion. 


Ang nasabing ambus ay pa- 
ngatlo sa sunud-sunod na taktikal 
na opensiba laban sa bagong da- 
ting na 69th IB. Nangyari ang ika- 
lawang taktikal na opensiba no- 
ong Setyembre 5 nang magsagawa 
ng aksyong harasment ang mga 
Pulang mandirigma ng 1st Pulang 
Bagani Company (PBC-1) sa de- 
tatsment ng 69th IB sa Paquibato 
District. Noong Agosto 30 naman 
ay tinambangan sila ng PBC-1 sa 
Calinan District kung saan apat 
ang napatay at nasugatan ang 
anim na iba pa. 


Para pagtakpan ang sunud-su- 
nod nilang pagkatalo, sinabi ni Lt. 
Col. Cesar de Mesa, hepe ng 69th 
IB na natamaan si Ronald Sayan, 
isang drayber ng motorsiklo, nang 
pasabugin ang CDX ng BHB. Ang 
totoo, ayon kay Ka Sandawa, tat- 
long minuto na ang nakararaan 
nang dumaan si Sayan sa lugar ng 
labanan. Nasugatan siya nang 
pagbabarilin siya ng nagulantang 
na militar. 


Ani Ka Sandawa, palaging tini- 
tiyak ng BHB ang kaligtasan ng 
mga sibilyan. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


Mga kasapi ng MILF, dumalo 
sa pagsasanay-medikal 


44 


arami na kaming naririnig tungkol sa BHB (Bagong Huk- 


bong Bayan) at sa husay nito sa iba't ibang larangan ng 
gawain. Pero iba talaga ang makasalamuha namin sila.” Ito 
ang sabi ng isang kadre ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) na ka- 
bilang sa kauna-unahang grupo mula sa MILF na dumalo sa pagsasanay- 
medikal ng BHB na inilunsad sa Southern Mindanao Region (SMR) no- 


ong Hulyo. 


Anang mga dumalo, matagal 
na silang nangangailangan ng 
pagsasanay-medikal lalupa't wa- 
lang patlang ang panggegera ng 
reaksyunaryong gubyerno sa kani- 
la. Nais din nilang makapagbigay- 
serbisyo sa mamamayang Moro na 
malaon nang pinagkakaitan ng 
serbisyong pangkalusugan. Ang 
mga dumalo ay mga pultaym na 
mandirigma ng Bangsamoro Islam- 
ic Armed Forces (BIAF), ang hukbo 
ng MILF. 

Diniinan sa treyning ang com- 
bat surgery (pag-oopera sa gitna 
ng labanan) at orthopedic ma- 
nagement (pag-asikaso sa pinsala 
sa buto). Pinag-aralan sa orthope- 
dic management ang tatlong kasa- 
mang nasugatan sa huling taktikal 
na opensiba. Tinalakay din ang ab- 
dominal surgery (pag-oopera sa ti- 


yan) at pangangasiwa ng trauma--- 
pisikal at mental--na may diin sa 
mga sugat na sanhi ng bala. 
Humalaw ang mga medik ng 
mga aral mula sa aktwal na laba- 
nan, kabilang ang mga kaso ng na- 
matay dahil sa impeksyon at iba 
pang “simpleng” kaso na naagapan 
sana kung may sapat na kaalaman 
hinggil dito. Batayang layunin ng 
pagsasanay ang makapagligtas ng 
maraming buhay. Layunin din ng 
treyning ang makapagbigay ng ser- 
bisyo sa masa at makasabay sa 
kumpas ng tumataas na antas ng 
pakikidigmang gerilya. 
Nagpasalamat ang mga pwersa 
ng MILF sa pag-aaruga ng mga Pu- 
lang mandirigma. Upang makatu- 
tok sa treyning ang mga kalahok, 
pinangunahan ng mga Pulang man- 
dirigma ang pangangahoy, pagsisi- 


7 


bak ng kahoy at pag-iigib ng tubig para sa kanila. 
“Kung wala kayo, hindi namin alam kung paano kami 
nakaagapay. Kaya pagpunta ninyo sa amin, kami naman 
ang mag-aalaga sa inyo,” pangako ng isang kalahok. 

Naging mabunga rin para sa mga Pulang mandirig- 
ma ang makapiling ang mga kapatid na Moro. Mara- 
ming natutunan ang mga Pulang mandirigma sa araw- 
araw na pagkilos nila at pagharap sa bigwas ng komun 
na kaaway. 


dinaos ang dalawang linggong pagsasanay-medikal 
sa isang konsolidadong baryo sa rehiyong Southern 
Mindanao. Sa 30 mag-aaral na nakapagtapos ng Bata- 


dikal ng BHB, apat ang nagmula sa MILF at isa ang ak- 
tibistang masa mula sa lokalidad. Nanguna ang upis- 
yal medikal ng rehiyon sa pagtuturo. Bukod sa sam- 
pung batayang paksa, nagdagdag ng dalawang aban- 
teng paksa. 

Nagtapos ang treyning sa isang programa na si- 
naksihan ng masa at isang kumpanya ng Pulang huk- 
bo. Matapos ito ay naglunsad ang BHB ng tatlong 
magkakasunod na klinikang bayan na nakapagbigay ng 
libreng atensyong medikal sa 76 na pasyente sa mga 
karatig-baryo. Nagsilbing dagdag na praktika ito sa 
mga bagong nakapagtapos. Ang mga nagmula naman 
sa MILF ay nakatakda ring maglunsad ng klinikang ba- 


yang Pagsasanay Pangkalusugan, 25 ang upisyal me- 


Mga Lumad, ayaw sumapi 
sa grupong paramilitar 


loob ang mga Manobo sa Task Force Gantangan (TFG). Itinatayo ng 


Be ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na pwersahing ipa- 


AFP ang TFG para maging balon ng Bagani Force, isang grupong 
paramilitar na binubuo ng iba't ibang grupong Lumad sa Mindanao para 
labanan ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). 


Sa isang larangang gerilya sa 
Northeastern Mindanao, sinimulan 
ang pagpapasapi sa TFG noong 
Marso 2008. Nagpatawag ng kun- 
wang “tampuda” 
ang AFP sa mga 
Manobo. Ang yt? 
“tampuda” ay 
tradisyunal na 
paraan ng 
pagreresolba 
ng mga alitan 
sa pagitan ng 
magkakaaway na 
angkan o tribo. Gi- 
namit lamang ng 
AFP ang “tampuda” 
para ilako ang TFG sa 
mga Manobo. May 
mangilan-ngilang sumapi rito sa 
umpisa ngunit agad din silang tu- 
miwalag. 

Napako ang pangako ng militar 
na tatanggap ng P2,000 sweldo at 
isang sakong bigas kada buwan ang 
mga sasapi rito. Paliwanag ng AFP, 
hindi pa nagsisimula ang opera- 


8 


syon ng mina na siya raw pagkuku- 
nan ng pondo. Dagdag pa ng AFP 
sa mga Lumad: “Mang-agaw kayo 
ng armas sa BHB para 

magkapera kayo.” 
Taliwas sa pa- 
hayag ng AFP na 
ang TFG ay para 
magbantay lamang 
sa komunidad, 
isinasama sila 
sa mga ope- 
rasyong mili- 
tar. Sa gani- 
tong pagkaka- 
taon lamang 
sila naaar- 
masan at bina- 
bawi rin ang 
isyung baril pagkatapos ng opera- 
syon. Demoralisado ang mga kasa- 
pi ng TFG. Anila, “Walang pinag- 
iba ang AFP sa mga pulitiko. Puro 
pangako, pero hindi natutupad.” 
Dahil umasa sila sa sweldo, nanga- 
gutom ang kanilang mga pamilya 
dahil hindi sila nakapagtanim at 


yan sa mga komunidad ng Moro. ABI 


nakapangisda habang kasapi ng 
TFG. 

Dahil napagtanto ng mga Lu- 
mad na pawang panlilinlang at per- 
wisyo sa kabuhayan ang dulot ng 
programang TFG, wala nang iba 
pang nakumbinsi ang AFP kundi 16 
na indibidwal lamang na mula sa ii- 
sang pamilya na malaon nang ma- 
sama ang rekord sa baryo. Sila ang 
mga mamamatay-tao sa lugar at 
sadya silang pinili ng AFP para sa 
TFG para takutin ang mga tao sa 
komunidad. 

Nagmistulang garison ang 
isang barangay kung saan itinayo 
ang TFG. Sa kabila ng reklamo ng 
mga upisyal ng barangay, inokupa 
at ginawang detatsment ng mga 
pwersa ng reaksyunaryong gubyer- 
no ang barangay hall. Ang mga si- 
bilyan naman, kabilang ang mga 
babae ay pinaggwardya sa gabi. 
Lumaganap ang sugal, pag-iinom 
at droga sa baryo. 

Ngunit nanatili ang palabang 
diwa ng mga Manobo. Nagpulong 
ang konseho ng kanilang mga lider 
para ilatag ang programa ng pagki- 
los laban sa Task Force Gantangan. 

Sa isang baryo, tinaningan ng 
mga residente ang mga sundalong 
AFP na umalis sa loob ng tatlong 
araw. Kung hindi ay organisado si- 
lang lilikas sa komunidad bilang 
protesta. Sa takot naman na ata- 
kehin sila ng mga Pulang mandirig- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


ma, nakipag-unahan ang mga duwag na sundalo sa 


paglikas sa lugar. 


Nagtagumpay ang mga Manobo sa kanilang pagki- 
los. Binigo ng organisadong paglikas ng mamamayang 
Lumad sa kanilang komunidad ang pwersahang pagre- 
rekluta ng AFP sa Task Force Gantangan at pag-iilu- 
syong makabuo ng Bagani Force. Matapos ang tatlo 
hanggang limang araw ay wala nang tao sa komunidad 
at wala na silang marekrut. Samantala, ang mga tumi- 


dad. 


Mga mersenaryo para sa US, 
sinasanay sa Pilipinas 


ang mga operasyon ng Satelles Solutions, isang kumpanyang pan- 


Pina ree ores kamakailan ng mga kongresista ng Bayan Muna 


seguridad sa Subic Freeport na pinaniniwalaang nagsasanay ng mga 


mersenaryo (bayaran) para sa US. 


Ang Satelles Solutions ay naka- 
lista bilang subsidyaryo ng Grey- 
stone Ltd., isa sa mga kumpanya 
ng dating Blackwater Worldwide. 
Ang Blackwater ay isa sa pinaka- 
malalaking kontratistang militar sa 
buong mundo na kinukunan ng US 
ng mga mersenar- 
yong ginagamit (/ 15 


nito bilang 
pandagdag sa 
mga regular 


na pwersang 
militar sa mga 
gerang agre- 
syon at panghi- 
himasok nito 
sa iba't 
ibang sulok 


mga pagsasanay-militar nito. Sa 
anim na nakalistang nagmamay-ari 
ng Satelles, ang Greystone ang may 
pinakamalaking kapital habang ang 
lima pa (puro Pilipino) ay mayroon 
lamang tig-P1 puhunan. 

Noong 2006, humingi na ng 
permiso ang Greystone Ltd. sa rehi- 
meng US-Arroyo para magtayo ng 
pasilidad sa pagsasanay 
<I) sa Subic Freeport. Pero 
é dahil sa pagbaba- 
wal ng reaksyu- 
naryong konsti- 
tusyon sa mga 
operasyon ng 
mga dayuhang 
tropa nang wa- 
lang tratado, tu- 


ng mundo. manggi ang rehi- 

Ipinag- men na lantarang 
kaloob ng iendorso ang 
SBMA ang kun- Greystone at sa 
disyunal na per- halip ay 
miso sa Satelles sikretong 
sa kabila ng pinaya- 
pagbabawal sa gan ang 


mga operasyon ng dayuhang tropa 
sa bansa. Ayon kay Sen. Rodolfo 
Biazon, upisyal na ginagamit ng 
Satelles ang dalawang gusali at 
mahigit 18,000 metro kwadradong 
lote sa kagubatan ng Subic para sa 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


Satelles Solutions. 

Sa ngayon, ang operasyon sa 
Subic ang isa sa pinakamalalaking 
subsidyaryo ng Greystone. Naka- 
pagsasanay ito ng hanggang 1,000 
mersenaryo mula sa Pilipinas, Ne- 


walag naman sa TFG ay bumalik sa kanilang komuni- 


Ang ipinangangalandakan ng militar na pagdami 
ng mga rekrut ay pawang kasinungalingan lamang. Sa 
katunayan, ang sinasabing mga bagong myembro raw 
ng TFG ay mga dating elemento ng CAFGU at ng Lu- 
madnong Pakigbisog sa Caraga-Bagani Tribal Forces 
(Lupaca-Bagani Warriors) na binuo rin dati ng AFP at 
malaon nang nabuwag. ABI 


pal, India at Fiji. Sa pangkalaha- 
tan, mas mababa ang pinapasahod 
ng Greystone/Blackwater sa mga 
Pilipino kumpara sa mga Amerika- 
nong rekrut nito. Nagpapatakbo rin 
ito ng isang training facility sa Nai- 
robi, Kenya. 

Mayroon din itong isa pang 
sikretong pasilidad sa Guatemala 
kung saan sinasanay ang mga mer- 
senaryo mula sa Guatemala, Hon- 
duras, El Salvador, Chile at Colom- 
bia. Bukod sa papel ng mga merse- 
naryong ito sa mga gerang inter- 
bensyon ng US sa Iraq at Afghan- 
istan, sangkot din sila sa mga pag- 
kilos laban sa mga kontra-US na 
rehimen. Isang halimbawa rito ang 
pagkaimbwelto ng mga ito sa pag- 
papatalsik sa presidente ng Hon- 
duras nitong taon. 

Ayon sa ilang ulat, sadyang iti- 
natag ng Blackwater ang Greystone 
para itago ang pagkakasangkot ni- 
to sa mga aksyong tumatarget sa 
mga kaaway ng US sa pulitika ha- 
bang sinusuhayan ang mga rehi- 
meng pabor sa imperyalistang pag- 
hahari nito. 

Nitong 2009, pinalitan ng 
Blackwater ang pangalan nito tu- 
ngong Xe Services LLD matapos 
masangkot ang kumpanya sa napa- 
karaming iskandalo at anomalya 
kaugnay ng mga paglabag nito sa 
mga alituntunin ng digma sa Iraq 
at Afghanistan. Isa sa pinakatam- 
pok dito ang arbitraryo at brutal na 
pagpaslang ng mga mersenaryo ni- 
to sa 17 sibilyang Iraqi noong 
2007. [AB] 


9 


N BALITA | 


Moske sa Jolo, pinaputukan ng mga tropa ng US 


WALANG pakundangang pinaputukan ng mga tropang Amerikano at 
Philippine Marines ang Barter Trade Mosque malapit sa daungan ng 
Jolo, Sulu noong gabi ng Setyembre 14. Di bababa sa 12 tama ng ba- 
la ang tinamo ng moske at napinsala rin ang isa pang kalapit na gu- 
sali ng daungan. 

Ayon sa mga ulat, nagbababa ng mga gamit mula sa isang bang- 
ka ang mga tropang Amerikano at Pilipino nang may sumabog mala- 
pit sa kanila. Bagamat walang katiyakan kung ano ang sumabog at 
wala namang nasaktan sa kanila, bigla na lamang pinaputukan ng 
mga sundalo ang moske. Gamit ang masinggan at iba pang matata- 
as na kalibreng armas, mahigit 20 minutong nagpaputok ang mga 
sundalong Amerikano. 

Mariing kinundena ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) 
ang mabilis na pag-abswelto ng Presidential Visiting Forces Agree- 
ment Commission sa mga tropang Amerikano. Sinabi ng komisyon 
na lehitimong reaksyon lang daw ang ginawa ng mga tropa ng US 
matapos may sumabog malapit sa kanila. Anang BAYAN, malinaw na 
pinagtatakpan ng komisyon ang mga sundalong Amerikano dahil 
ang pinaniwalaan lamang nito ay ang mga pahayag ng mga ele- 
mento ng Joint Special Operations Task Force-Philippines at hindi 
ang mga testimonya ng mga sibilyang nakasaksi sa mga pangya- 
yari. ABI 


Mga Maoistang gerilya, sumusulong sa India 


TAHASANG inamin ni Prime Minister Manmohan Singh ng India na 
lumalakas ang mga armadong gerilya at rebolusyonaryong pwer- 
sang pinamumunuan ng Communist Party of India-Maoist (CPI-M). 
Ang pag-aming ito ay ginawa ni Singh sa harap ng mga hepe ng 
pulisya mula sa iba't ibang estado ng bansa na nagpupulong sa New 
Delhi. 

Nagtatamasa ng popular na suporta ang mga Maoista sa India da- 
hil sa rebolusyong agraryo nitong nakaraang 20 taon nang pakikiba- 
ka. Dahil dito, ang mga gerilyang Maoista ay nakakikilos sa malapad 
na bahagi ng Central India. Ayon sa pinakahuling datos, kumikilos 
sila sa 182 distrito, pangunahin na sa mga estado ng Jharkhand, Bi- 
har, Andra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra at 
West Bengal. 

Sa ilang lugar ay namamayani na ang mga rebolusyonaryong 
pwersa at halos pinalitan na nila ang lokal na pamahalaan. Nakapag- 
lulunsad sila ng matatagumpay na taktikal na opensiba laban sa mga 
pwersa ng gubyerno. 

Hayagang inamin ng pinuno ng India na bigo ang estado nitong 
nakaraang limang taon na pigilin ang pag-abante ng armadong rebo- 
lusyonaryong kilusan. Inamin din niyang ang mga Maoista ay may 
malakas na suporta sa isang malaking seksyon ng lipunan ng India, 
kabilang ang mga komunidad ng mga tribo, mga maralita at gayun- 
din ang mga seksyon ng intelihensya at kabataan. ABI 


10 


Rebolusyonaryong 
kumander ng Cuba, 
pumanaw na 


PUMANAW nitong Setyembre 11 
si Bise Presidente Juan Almeida 
ng Cuba, rebolusyonaryong ku- 
mander na kasama ni Fidel Castro 
na lumaban sa diktadurang Batis- 
ta. Atake sa puso ang ikinamatay 
ni Almeida sa edad na 82. 


Si Almeida ay myembro ng 
Komite Sentral at Kawanihang 
Pampulitika ng Cuban Communist 
Party at isa sa iilang nabubuhay 
pang lider ng Cuba na may titu- 
long "Kumander ng Rebolusyon." 
Ilampung libo ang dumalaw sa 
kanyang burol upang magbigay- 
pugay kay Almeida. 

Malaki ang paghanga ng mga 
Cuban kay Almeida. Kasama niya 
sina Fidel at Raul Castro sa pag- 
atake noong 1953 sa baraks ng 
reaksyunaryong militar sa Monca- 
da na itinuturing na simula ng 
rebolusyong Cuban. Kasama rin 
ni Almeida ang magkapatid na 
Castro at si Ernesto “Che” Gueva- 
rra sa makasaysayang barkong 
Granma na sinakyan ng mga re- 
bolusyonaryong Cuban nang pa- 
sukin nila ang kabiserang Havana 
at mapabagsak si Fulgencio Ba- 
tista na suportado noon ng US. 
Nang maipanalo ang rebolusyon 
at maitayo ang rebolusyonaryong 
pamahalaan noong 1959, naging 
heneral ng Revolutionary Armed 
Forces ng Cuba si Almeida. 


Bilang isang African-Cuban, 
naging simbulo si Almeida ng ka- 
layaan ng mga Cuban na biktima 
ng rasismo at diskriminasyon no- 
ong dekada 1950. Isa rin siyang 
manunulat at kompositor ng ma- 
higit 300 kanta. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2009 


Editoryal 


Laban ng bayan 
kay Arroyo 
sa halalang 2010 


ng nalalapit na halalang 2010 ay idaraos sa ha- 
Ac ng nag-aalimpuyong galit ng mamamayan 

sa rehimeng Arroyo. Sa harap ng kaliwa't ka- 
nang korapsyon, kalupitan at mga kasinungalingan ng 
rehimen, matatag ang determinasyon ng bayan na pa- 
talsikin at panagutin ito--sa pamamagitan man ng 
boto o tuwirang sama-samang pagkilos. Ang darating 
na halalan ay inaasahan ng marami na magsisilbing 
pagkakataon upang husgahan at iwaksi si Gloria Arro- 
yo at ang kanyang mga alipures, itapon sila sa basu- 
rahan ng kasaysayan at parusahan sa mga krimen ni- 
la sa bayan. 

Subalit tulad ng dati, ang nakatakdang halalan sa 
2010 ay magpapakita lamang sa labis na kabulukan ng 
naghaharing sistemang pampulitika at magsisilbing 
paraan para magpatuloy ang mapang-api at mapagsa- 
mantalang sistema. Patuloy na maghahari rito ang 
maruming pulitika ng mga reaksyunaryong uri at ang 
pagwawagi'y nakasalalay sa paggamit ng salapi, pan- 
lilinlang, pyudal na impluwensya, karahasan, maruru- 
ming maniobra at pandaraya. 

Ibayong pinasasahol ng naghaharing rehimeng Ar- 
royo ang kabulukan ng naghaharing sistemang pam- 
pulitika at ng reaksyunaryong eleksyon. Sa despera- 
syon nitong manatili sa poder, ginagamit nito ngayon 
ang lahat ng rekurso ng estado at pinakamaruruming 
paraan upang mailuklok ang alipures nito sa Malaca- 
Aang at sa gayo'y maipagpatuloy ang kanilang pagna- 
nakaw sa kabang-bayan at maiwasan ang pagharap sa 


Daluyan ng nakaw 
na yaman 


Mga tampok 


sa isyung ito... PAHINA 2 


Kambal-pasista, 
kambal-tuta 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XL Blg. 18 
Setyembre 21, 2009 
www. philippinerevolution. net 


mga kasong kriminal. 

Inaasahan ni Arroyo na oras na maupo ang kan- 
yang alipures sa poder, isasakatuparan nito ang pag- 
babago ng konstitusyon upang gawing parlamentaryo 
ang sistema ng gubyerno. Bibigyang-daan nila ang 
pag-upo ni Arroyo bilang punong ministro. Sakaling 
mabigo sa layuning ito, tuluy-tuloy na kinokonsolida 
ni Arroyo ang kanyang pwersa sa loob ng militar at 
pulisya habang kaliwa't kanan ang pagbubuo ng mga 
senaryo para sa posibleng pagpapataw ng isang anyo 
ng paghaharing militar. 

Sinasamantala at pilit na pinalalala ng pangkating 
Arroyo ang pagkakawatak-watak ng pampulitikang 
oposisyon upang makalamang sa eleksyon sa kabila ng 
sukdulang pagkakahiwalay ng naghaharing rehimen sa 
mamamayan. Bigo pa ang pampulitikang oposisyon na 
magkaisa sa ilalim ng iisang banderang anti-Arroyo, 
tanda ng lalim ng pagkakahati ng mga naghaharing 
uri sa iba't ibang paksyon batay sa kani-kanilang in- 
teres sa ekonomya at pulitika. 

Sa kabilang panig, patuloy na lumalawak ang ki- 
lusan ng mga mamamayang nagnanais gamitin ang 
halalang 2010 bilang karagdagang larangan ng paki- 
kibaka para sa pagpapatalsik sa kinamumuhiang rehi- 


Mga kasapi ng MILF 


sa pagsasanay-medikal 


PAHINA 4 | ng BHB PAHINA 7 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


